Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVI Blg. 18 
Setyembre 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


na opensiba sa buong bansa 


akahanda at buo ang determinasyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na 
IN mastnsad ng mga taktikal na opensiba sa buong kapuluan bilang pinakamara- 

pat na tugon sa lumalalang krisis sa paghahari ng pasista at pahirap na rehi- 
meng Arroyo. Ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ay tugon sa mahigpit na 
kahilingan ng mamamayang Pilipino at pagsuporta sa kanilang panawagan at pagki- 
los sa lansangan para sa pagpapatalsik kay Gloria Arroyo. 


Layunin 
AK ng mga 
taktikal na 
opensiba ng BHB ang 
magdulot ng malalakas na 
aws bigwas upang ipakita ang 
TMS a labis na galit at pagkasuk- 
ALI lam ng mamamayang Pilipi- 
no sa anti-mamamayan, maka- 
dayuhan at mapanupil na rehi- 
men. 

Matindi ang pagkakahiwalay 
ng rehimeng Arroyo sa mama- 
mayang Pilipino. Hindi ito 
makatata- 
, masa 
ng su- 
porta ng mamamayan 
sa harap ng labis-labis 
na pagpapahirap at pang- 
aapi sa kanila, at lan- 
tarang pagpapakasasa 
sa korapsyon ng pami- 


Panunuhol ni Arroyo 
sa Kongreso 


Resulta sa usapan 
sa Oslo, binaluktot 


Mga tampok sa 


isyung ito... PAHINA 5 


lyang Arroyo at mga kapanalig 
nito. Nakapananatili na lamang 
ito sa poder dahil sa makitid na 
suporta ng gubyernong US, 
matataas na upisyal ng militar 
at pulisya, ilang masugid na 
militarista, kleriko-pasista at 
bayarang myembro sa gabinete. 
Nakukuha pa nito ang suporta 
ng karamihan ng mga kongre- 
sista at mga lokal na upisyal ng 
gubyerno pero kapalit lamang 
ng malaking halagang pansuhol 
at panggantimpala sa anyo ng 
mga proyekto, matatabang pu- 
sisyon para sa mga kamag-anak 
at iba pang mga pabor. 
Napakahina at napakabuway 
na ng rehimeng Arroyo. Ang 
paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba ng BHB ay pagsuporta 
sa kabuuang pagsisikap ng 
sambayanan upang ibagsak ang 


Gaza: Pinakamalaking 
bilangguan sa buong 


mundo 


PAHINA 7 


PAHINA 11 


Sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba, layunin din ng BHB na pahinain 
ang kakayahan ng rehimen na gamitin ang 
mga pasistang mersenaryong sundalo at 
pulisya upang supilin ang mga pagkilos ng 


"yunit ng AFP at PNP 
na may madugong re- 
.kord ng paglapasta- 


mamamayan sa lansangan. 


gumegewang-gewang nang rehi- 
men at bigwasan ang mga ar- 
madong yunit ng AFP at PNP na 
siyang Bs pinakapundasyon ng 
paghahari ng rehimeng Arroyo o 
ng anumang reaksyunaryong rehi- 
men. 

Mulat ang mga rebolusyonar- 
yong armadong pwersa na sa 
kasalukuyan ay kailangan pang 
magtipon ng sapat na armadong 
lakas upang kayaning maibagsak 
ang buong reaksyunaryong nagha- 
haring estado at sistema sa hina- 
harap. Gayunpaman, lubusan ding 
nagagagap ng mga rebolusyonar- 
yong armadong pwersa na maaar- 
ing pabagsakin ang rehimeng Ar- 
royo bilang kasalukuyang nangan- 
gasiwa sa reaksyunaryong sistema. 
Ang layuning ito ay makakamit ng 
mamamayang Pilipino, pangu- 
nahin, sa pamamagitan ng mala- 
wakang pagkilos ng daan-daan li- 
bo hanggang milyun-milyong ma- 


EB AYAN 


Taon XXXVI Blg. 18 Setyembre 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


mamayan sa lansangan. 

Sa paglulunsad ng mga 
taktikal na. opensiba, 1 
layunin ng BHB na pahinain 
ang kakayahan ng rehimeng 


mersenaryong sundalo 
pulisya upang supilin ang mga 
pagkilos ng mamamayan sa 
lansangan. 

Layunin din nitong paru- 
sahan ang rehimeng Arroyo sa | 
walang-humpay, lansakan at 
malawakang paglabag sa mga N 
karapatang-tao, laluna 


sa 
kanayunan. Sa panahon ni Ar- | as 


royo, daan-daang mga ../ 
lider at aktibista ng mga ===. 
progresibo at patriyotikong 

organisasyong masa, maging mga 
karaniwang mamamayang pinag- 
sususpetsahang sumusuporta sa 
rebolusyonaryong kilusan ang pi- 
nahirapan at pinatay. Noon at 
laluna ngayon, pangunahing tar- 


Y 


gamitin ang mga pasistang |H% 


pe 


Nilalaman 


Editoryal 
Ilunsad ang mga taktikal na 
opensiba sa buong bansa 


Walang kapanatagan si Arroyo 

Batas militar sa mga paaralan 

Di magkandatutong panunuhol 

ni Arroyo sa kongreso 

Mga taktikal na opensiba 
Mga opensiba sa Quezon 7 
Militarisasyon sa Samar 7 
Harasment sa Bikol 8 
Mga misencounter ng militar 8 

Resulta sa Oslo, binaluktot 9 

Gaza: Pinakamalaking bilangguan 11 

Limos sa Palestine 12 


. ngan sa karapa- 


Ang matata- 
gumpay na tak- 
" tikal na opensiba ay 
nagbibigay-inspira- 
| syon din sa mamama- 
yang Pilipino sa pag- 
susulong nila ng 
- kanilang mga pakiki- 
baka para sa nakabu- 
buhay na sahod, 
pagbababa ng pre- 
a syo ng langis at iba 
pang bilihin at ser- 
bisyo, dagdag na 
badyet sa mga ser- 
:bisyong panlipu- 
nan, pagwawakas 
sa panghihimasok 
ng US at iba pang 
kagyat na kinakailangang mga 
pagbabago. 

Ang ibayong pagpapaigting ng 
mga taktikal na opensiba ng 
Bagong Hukbong Bayan sa par- 
tikular na yugtong ito ay nakatuon 
sa pagtitipon ng mga tagumpay 
para mas mabilis na maisulong sa 
susunod na mas mataas na bai- 
tang ng estratehikong depensiba 
ang matagalang digmang bayan. 

Sa katuus-tuusan, ang mga 
saligang suliranin na nagdudulot 
ng labis na kahirapan sa mama- 
mayan ay malulutas lamang sa pa- 
mamagitan ng pagtatagumpay ng 
demokratikong rebolusyong ba- 
yan. 

Ang bawat taktikal na opensi- 
ba, ang bawat pagsulong ng san- 
datahang pakikibaka ay ambag sa 
pagtatagumpay ng rebolusyonar- 
yong kilusan na siyang tanging 
makapaghahatid ng maliwanag na 
kinabukasan para sa sambayanang 
Pilipino. JAB 


E 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


Walang natamong kapanatagan si Arroyo 


bot-langit ang tuwa ni Gloria Arroyo matapos d7 N 
TAN ng kanyang mga alyado sa Kongreso GAN! 


ang reklamong impeachment. Dahil isang 
taon muna ang hihintayin bago muling maka- 
pagsampa ng panibagong kasong impeachment [| 
laban sa kanya, buong akala niya'y magagamit 
niya ang palugit na ito upang itulak ang mga ma- 
panupil na hakbang para tuluyan nang durugin 
ang kanyang mga kalaban at sugpuin ang mga ban- 
ta at pagkilos laban sa kanyang rehimen. 


Katunayan, nang magtalumpati 
siya sa harap ng United Nations Se- 
curity Council nitong Setyembre 12, 
buong yabang niyang pinagtibay 
ang komitment ng kanyang papet 
na rehimen sa 5 “anti-teroristang 
kampanya” ng gubyernong Bush, 
ang paghahanda sa paggamit ng ka- 
may na bakal at mga maladiktador 
na kapangyarihan laban sa pag-aal- 
sang bayan at iba pang banta sa 
kanyang rehimen at ang pagtutulak 
ng Anti-Terrorism Bill. 

Subalit hungkag at lubhang 
panandalian lamang ang nararam- 
daman niyang kapanatagan. Sa ka- 
bila ng pagbabasura ng impeach- 
ment, nananatili ang mabibigat na 
usapin ng pandaraya sa eleksyon, 
pandarambong, paglabag sa kara- 
patang-tao at iba pang malalaking 
krimen na patuloy na inuungkat ng 
mamamayan. 

Mismong sa pagdalo ni Arroyo 
sa pulong sa UN at sa iba pa niyang 
pinuntahang aktibidad sa New York, 
hindi siya tinantanan ng mga kilos 
protesta. Noong Setyembre 15, may 
100 aktibista sa US ang nagprotesta 
laban kay Arroyo sa tapat ng Philip- 
pine Consulate. Sa kabila ng haras- 
ment ng New York Police Depart- 
ment at ng mga elemento ng US Se- 
cret Service, nabulabog ng mga 
nagpoprotesta ang magarang art ex- 
hibit na dinaluhan ni Arroyo sa lakas 
ng kanilang pagsisigaw ng mga islo- 
gan para sa pagpapatalsik sa 
pekeng presidente. Ilan sa mga du- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


F 


A 


malo sa art exhibit ay sumama na rin 
sa kilos-protesta. 

Bago ito, isang pambansang 
tigil-pasada ang inilunsad ng PIS- 
TON nitong Setyembre 12 upang igi- 
it ang pagtatanggal kay Arroyo at 
tutulan ang walang tigil na pagtaas 
sa presyo ng langis. 

Kasalukuyan ding pinag-aaralan 
ng Gloria Step Down Movement at 
iba pang koalisyong anti-Arroyo ang 
pagdaraos ng direktang pampubli- 
kong paglilitis kay Arroyo upang 
maihapag sa lahat ang mahahala- 
gang ebidensyang hindi nailantad 
dulot ng pagbabasura sa īm- 
peachment. 

Nakatakda rin muling maglunsad 
ang Bukluran para sa Katotohanan 
at Solidarity Movement, kapwa 
malalawak na koalisyong anti-Ar- 
royo, ng malaking rali sa Setyembre 
21, ang ika-33 anibersaryo ng 
deklarasyon ng batas militar, upang 
ilantad at mariing tutulan ang lu- 
milinaw na pasistang tunguhin ng 


PAR 


W7 


rehimen at muling igiit ang pagpa- 
patalsik dito. 

Patuloy na namumuo ang dalu- 
yong ng protestang hahantong sa 
kapangyarihang bayan na magpa- 

patalsik kay Arroyo sa 

poder. 
Sa isang panayam ni- 
tong Setyembre 17, sinabi 
ni Renato de Villa, dating 
hepe ng AFP at kalihim ng de- 
pensa, at convenor ng Solidarity 
Movement, na tiyak na susuporta- 
han ng militar at pulisya, laluna ng 
mga nakababatang 
upisyal, ang isang 
anti-Arroyong pag- 
aalsang bayan. Iki- 
) nagagalit ng naka- 
raraming mga up- 
h (A isyal ng AFP at PNP 

V Sabi W ang garapal na mga 
V WI Mi pagmamaniobra ni 
Í Arroyo para patayin 


ang impeachment. 

May deklarasyon din ang Young 
Officers: Union-new generation 
(YOUng) na dahil sa pagpatay ni Ar- 
royo at kanyang mga kaalyado sa 
Kongreso sa impeachment, kikilos 
ang YOUng “upang tapusin na ang 
maruming sistemang pampulitika" 
at magtatag ng isang "prinsipyado 
at makamahirap na sistemang" bi- 
nubuo ng mga taong "tunay na 
makabansa." 

Samantala, sa harap ng lalong 
pagkakahiwalay ngayon ni Arroyo, 
ng pagtatatag ng ibayong pinala- 
wak na nagkakaisang prenteng anti- 
Arroyo at ng napipintong paglulun- 
sad ng mas malakihang mga pagki- 
los laban sa rehimen, nalantad ang 
pang-eespiya at panghihimasok ng 
US sa mga pangyayari sa loob ng 
bansa. 

Inaresto ng US Federal Bureau 
of Investigation (FBI) noong Set- 
yembre 12 si Michael Ray Aquino, 
dating upisyal ng PNP sa ilalim ni 


3 


Estrada at opereytor ng oposisyu- 
nistang si Panfilo Lacson, at ang 
kaugnayan niya sa loob ng FBI na si 
Leandro Aragoncillo. Pinaratangan 
ng US sina Aquino at Aragoncillo ng 
iligal na pagkuha at pagpapadala ng 
mga lihim na dokumento ng FBI. 
Ang mga dokumento at imporma- 
syong umano'y ipinasa nila ay 
pawang bunga ng paniniktik ng FBI 
sa galaw ng iba't ibang pwersang 
pampulitika sa Pilipinas, kapwa mga 
nasa poder at labas sa poder. 
Pinaniniwalaang kabilang sa mga 
kaugnayan nina Aquino sa Pilipinas 
sina Lacson, Joseph Estrada, Aguili- 
no Pimentel Jr. at Roilo Golez. 

Dahil sa pagkakalantad ng 
paniniktik na ginagawa ng FBI sa 
Pilipinas, naging sentral na isyu ang 
pagmamanman ng gubyerno ng US 
sa mga internal na usapin ng bansa. 
Ang mga dokumentong ipinasa ni 
Aquino at Aragoncillo ay naglala- 
man ng mga impormasyon na buma- 
bayo sa rehimeng Arroyo, mga 
maaari nitong kahantungan at mga 
implikasyon nito sa kagyat at pang- 
matagalang interes ng US. Kabilang 
din sa mga paksa ang posibilidad na 
maglunsad ng kudeta ang mga dis- 
gustadong elemento ng AFP at PNP 
laban kay Arroyo. 

Nagbunsod ito ng mga 
pagtingin na kaya lamang pinag- 
iinitan ng US sina Aquino ay dahil 
ipinasa nila ang kanilang nakalap sa 
oposisyon. Ayon kay Satur Ocampo 
ng Bayan Muna, di malayo na 
pinaaabutan din ng US ng mga 
datos paniktik ang papet nitong 
nakaluklok sa Malakanyang upang 
makapanatili siya sa poder, di 
gaanong mayanig ang naghaharing 
sistema at mapangalagaan ang 
interes ng imperyalismong US. 

Nabunyag din kamakailan ang 
kataksilan ng rehimeng Arroyo sa 
pambansang interes nang lumitaw 
ang pagkukumahog nitong makaku- 
ha ng suporta at pondo mula sa 
gubyernong US para sa pakanang 
charter change o cha-cha. Lumabas 


4 


Batas militar sa mga paaralan 


Mos binatikos ng National Union of Students of the Philip- 
pines (NUSP), AnakBayan, Youth Demanding Arroyo's Removal 
(Youth Dare) at iba pang militanteng organisasyon ng mga mag-aa- 
ral ang ipinalabas na memorandum ng Department of Education 
(DepEd) na tahasang nagbabawal sa mga mag-aaral mula elemen- 
tarya at hayskul na lumahok sa mga rali sa mga oras ng pag-eeskwela 
at nag-aabiso rin sa mga mag-aaral sa kolehiyo at sa mga guro la- 
ban sa pagsali sa mga rali. Naglabas ang DepEd ng ganitong memo 
upang mapigilan ang paglahok ng mga estudyante at guro sa mga 
pagkilos laban sa rehimeng Arroyo. 

Sa kaugnay na balita, kinundena rin ng mga estudyante ang 
garapal na pagtatalaga ng rehimen kay Gen. Ricardo de Leon bilang 
pangulo ng Mindanao State University (MSU). Ang MSU na matatag- 
puan sa Marawi City ay isa sa pinakamalalaking pampublikong 
unibersidad sa bansa. Si de Leon, dating deputy director general ng 
PNP, ay itinalagang “pansamantalang” presidente ng MSU noong Se- 
tyembre 13 batay sa rekomendasyon ni National Security Adviser 
Norberto Gonzales. Kailangan umano si de Leon sa MSU upang tugu- 
nan ang mga problemang panseguridad dulot umano ng terorismo at 
warlordismo. 

Tahasang sinagasaan ng rehimen ang mga demokratikong prose- 
so sa loob ng unibersidad para lamang maipwesto ang pinapaboran 
nitong heneral. 

Nang umalma ang mga guro, estudyante at ang komunidad ng MSU 
sa garapalang pampulitikang batayan ng paghirang sa bagong presi- 
dente ng unibersidad, sinagot sila ni de Leon ng pandarahas. Noong 
Setyembre 13, iniutos ni de Leon ang pagbubuwag sa barikadang iti- 
nayo ng mga mag-aaral para iprotesta ang kanyang pagkakatalaga. 
Patuloy ngayon ang protesta ng buong komunidad. [AB] 


sa masmidya nitong kalagitnaan ng 
Setyembre na lihim na nakipagka- 
sundo si National Security Adviser 
Norberto Gonzales sa Venable LLP, 
isang kumpanyang Amerikanong ki- 
nontrata ng Malakanyang upang 
tulungan itong maimpluwensyahan 
ang matataas na upisyal ng US na 
pondohan ang cha-cha. Kapalit ni- 
to ang paglalako ng rehimeng Ar- 
royo ng mga probisyon sa konsti- 
tusyon na puspusan nang magbibi- 
gay-laya sa mga dayuhang 
monopolyo kapitalista na dambu- 
ngin ang pambansang patrimonya 
ng Pilipinas. 

Sa isang pahayag, sinabi ni 
Gregorio "Ka Roger" Rosal, taga- 
pagsalita ng PKP na ang gayong 


kataksilan ni Arroyo ay dagdag na 
batayan para siya'y patalsikin. "La- 
lo niyang ipinakikita na hindi niya 
kinakatawan ang interes ng mama- 
mayang Pilipino kundi ng kanyang 
mga imperyalistang amo." 

Dahil sa tindi ng batikos na 
inani ng gubyerno rito, napilitan 
ang rehimeng Arroyo na pawalam- 
bisa ang kontrata sa Venable. 
Kasabay ng pagkakabunyag ng kon- 
trata sa Venable, nasiwalat din ang 
siyam pang katulad na kontrata sa 
iba-ibang malalaking ahensya sa 
US na kinuha ng rehimeng Arroyo 
sa taksil at garapalan nitong pag- 
kukumahog para sa mga pabor mu- 
la sa kongreso at iba pang sangay 
ng gubyerno ng US. JAB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


Para patayin ang impeachment 


Ang di magkandatutong panunuhol 
ni Arroyo sa kongreso 


agad na nagpakilos si Gloria Arroyo ng dambuhalang mga nakaw na 


Ne pumutok ang iskandalo sa pandaraya sa eleksyon ng pangulo, 


rekurso upang matiyak na kontrolado niya ang mayorya sa kongre- 
so. Sa takot na mapatalsik sa pwesto, kaliwa't kanang pakikipagkanego- 
sasyon at panunuhol ang ginawa ni Arroyo sampu ng kanyang mga 


alipures sa gubyerno. 


Kapalit ng suporta sa mga ma- 
niobra para patayin ang prosesong 
impeachment sa kongreso at mapa- 
natili si Arroyo sa poder ang 
limpak-limpak na salapi, pondo 
para umano sa proyekto, pusisyon 
sa gubyerno para sa mga kamag- 
anak at pabor sa negosyo. 

Pagcor. Simula pa lamang ng 
iskandalong dala ng “Hello Garci” 
tapes, agad nang pinakilos ng 
Malakanyang si Efraim Genuino, 
pangunahing opereytor ni Miguel 
"Mike" Arroyo at tagapangulo ng 
Philippine Amusement and Gaming 
Corp. (Pagcor). 

Katuwang siya ni Arroyo sa 
pagtatawag sa mga kinatawan sa 
kongreso upang alukin sila ng pera 
kapalit ng boto laban sa impeach- 
ment. Agad ring nabunyag ang 
kanyang pamumudmod ng 
P200,000 at pangakong karagda- 
gang P300,000 at mga proyekto. 
May balitang aabot sa P1 mil- 
yon ang tinanggap ng ilang 


kongresista. 
Kaugnay nito, ibi- 
nunyag ng nag- 


Education na si 
Florencio Abad na 
tinanggihan ni 
royo ang hiling ng 
ilang myembro ng gabi- 
nete na tanggalin na sa Pagcor si 
Genuino at iba pang mga tauhan 
ng asawa ng pangulo. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


Sagot ni Arroyo, mahalaga si 
Genuino dahil siya ang “nag-aareg- 
lo sa masmidya at mga obispo.” 
Kaugnay nito, napabalita na ina- 
prubahan ni Arroyo ang pagpapala- 
bas ng P12 milyon mula sa Pagcor 
para maipamudmod sa mga tagasu- 
porta niya sa masmidya. 

Road Users Tax. Bukod sa Pag- 
cor, pribadong pondo rin ang pag- 
turing ni Arroyo sa Road Users Tax 
(RUT) na nakalaan para sa pag- 
aayos ng mga kalsada. Sa halip na 
ipamahala sa Department of Bud- 
get and Management, ang pondo 


ng RUT ay ipinapangasiwa sa Road 
Board na pinamumunuan ng kapa- 
tid ng pangunahing “dirty tricks op- 
erator” ni Arroyo na si Ronaldo 
Puno, presidente ng KAMPI na par- 
tido pulitikal ni Arroyo. 

Noong 2004, inubos ni Arroyo 
ang P2.5 milyung milyon mula sa 
RUT para sa kanyang kampanya sa 
eleksyon. Ibinuhos niya ito sa pa- 
kitang-taong programang “Kalsada 
Natin, Alagaan Natin” na ginamit 
niya bilang libreng promosyon ng 
kanyang kandidatura. Aabot sa 
ilampung libong tagawalis ng 
kalsada ang binayaran niya upang 
magsuot ng mga T-shirt na nanana- 
wagang iboto siya sa eleksyon. 

Nitong taon, itinaas sa P5.1 
bilyon ang budget ng RUT at ang 
kalahati nito ang naipasa na sa 
Road Board para sa panunuhol ni 
Ronaldo Puno sa mga alipures ni 
Arroyo sa kongreso at iba pang 
mga sinusuhulan nila. Pinaka- 
malalaki ang nakuha na mula rito 
nina Remedios Petilla ng Leyte 
(P90 milyon), Anthony Miranda ng 
Isabela (P65 milyon) at Reynaldo 
Aquino ng Pampanga (P50 mil- 

yon). Natigil lamang ang tu- 
luyang pagkalimas ng 
pondo nang mabunyag 
ang suhulan. 

Presidential 
Social Fund. Pondo 
naman mula sa 
Presidential Social 
Fund (PSF) ang isinuhol ni Arroyo 
kina Cong. Antonio Magsaysay Diaz 
ng ikalawang distrito ng Zambales 
at Cong. Isidoro Real, Jr. ng Zam- 
boanga del Sur. Aabot sa P20 

milyon ang ibinigay ni Arroyo 
sa ngalan ng scholarship pro- 


gram ni Congressman Diaz. 

Upang madisimula ang ba- 
yaran, idinaan ng pangulo noong 
magtatapos ang Agosto ang pera sa 
Department of Education (DepEd). 
May tatlong tseke na nagkakahala- 
ga ng P5 milyon bawat isa. Mula sa 
Presidential Management Staff 
(PMS), idinaan sa DepEd ang bawat 
tseke na nakapangalan sa A. M. Di- 
az Scholarship Program na priba- 
dong institusyon ng pamilyang 
Magsaysay. Lalong tumampok ang 
anomalya nang bawiin ng PMS ni- 
tong Setyembre 9 ang mga tseke 
matapos mabunyag sa masmidya 
ang suhulan. 

Sa araw naman ng botohan sa 
plenaryo para sa report ng Justice 
Committee ng Kongreso, tinawagan 
sa telepono ng Malakanyang ang 
DepEd hinggil sa P5 milyon tseke 
para naman kay Cong. Isidoro Real, 
Jr. ng Zamboanga del Sur. 

Ibinunyag ng isang empleyado 
ng Malakanyang na marami pang 
katulad na tseke para sa mga kon- 
gresista ang idinaan sa iba't ibang 
ahensya ng gubyerno upang madi- 
simula ang pagpasa ng pondo. 
Mahigit isang bilyon ang halaga ng 
PSF na tinatawag ding pork barrel 
ng presidente. 

North Railway Relocation Pro- 
ject. Hayagang inamin ni Cong. Pe- 
dro Pancho ng Bulacan na kapalit 
ng pagbaligtad niya sa dating pag- 
pabor sa impeachment, tumanggap 
siya mula sa Malakanyang ng hala- 
gang P321 milyon na “diskwento.” 
Ang P321 milyon ay diskwento 
umano sa babayaran sa relokasyon 
ng mapapalikas na mahigit 9,000 
pamilya nang dahil sa Philippine 
National Railways Modernization 
and Rehabilitation Program. Tiyak 
na makikinabang nang malaki si 
Pancho dahil ibinigay sa kanya ang 
kapangyarihang pagpasyahan kung 
sinu-sino ang bibigyan ng diskwen- 
to at sa gayon kung kani-kanino 
ibibigay o ibebenta ang mga lote 
sa relokasyon. Si Bise Presidente 


6 


Noli de Castro bilang tserman ng 
Housing and Urban Development 
Coordinating Council ang inatasan 
ni Arroyo para “tulungan” si Pan- 
cho na makakuha ng naturang 
“diskwento.” Si Pancho ay lumiban 
sa araw ng botohan sa Kongreso 
noong Agosto 31. 

Paghirang ng mga kamag- 
anak sa mga pusisyon sa gubyer- 
no. Kabi-kabilang ginamit din ni 
Arroyo ang paghirang ng malalapit 
na kamag-anak ng mga nililigawan 
niyang kinatawan sa Kongreso 
para maakit ang 
boto nila laban 
sa impeachment. 7. sxa 

Pinagbitiw ni AA 
Arroyo si Francisco gg 
Licuanan III bi- / 
lang 


MA 


Y 


Bay Metropolitan 
Authority (SBMA) 
para maipwesto roon 
si Alfredo Antonio II 
dahil hiniling ng pami- [. 
lyang Magsaysay ang pag- "% 
pwesto niya sa SBMA. 

Iniatras na lamang uli ni Arroyo 
ang paghirang kay Antonio dahil sa 
matinding pagtutol ni Sen. Richard 
Gordon na matagal na ring gustong 
magmantine ng kontrol sa SBMA. 
Para mapagtimbang ang dalawang 
panig, naghirang na lamang uli si 
Arroyo ng ibang tagapangulo ng 
SBMA. 

Para naman makuha ang boto 
ng kinatawan ng Alif party-list na 
si Akmad Tomawis, hinirang ni Ar- 
royo ang kapatid niyang si Sultan 
Yahya "Jerry" Tomawis bilang Ex- 
ecutive Director ng Office of Mus- 
lim Affairs (OMA). 

At para rin makuha ang boto 
ng kinatawan ng Lanao del Sur na 
si Faisah Dumarpa, hinirang ni Ar- 
royo ang kapatid niyang si Monib 
Maniri bilang OMA-Bureau of Pil- 
grimage and Endowment Director. 

Para rin patuloy na ipagtang- 
gol siya kahit papaano ni Sen. 


Miriam Santiago, hinirang naman 
ni Arroyo ang kanyang kapatid na 
si Nenalyn bilang karagdagang 
myembro ng Commission on High- 
er Education. 

Byahe. Umabot sa P25 milyon 
ang ginastos ni Arroyo mula sa ka- 
bang-bayan nang isama niya sa 
miting sa United Nations Security 
Council (UNSC) sa New York ang 50 
anti-impeachment na kongresista 
at gubernador. Tumuloy ang mga 
kongresista sa Hilton Hotel kung 

saan 5500 (P28,000) ang 
ANN bawat araw na upa sa 

kwarto. 

Isinama sa byahe 
ang mga kongresista 
64 gayong wala naman 

silang gagawin doon kun- 
di magliwaliw at pum- 
westo sa galeriya para 
pumalakpak sa pagdi- 
diskurso ni Arroyo sa 
harap ng UN SC. Naging 
kahiya-hiya ang kanilang as- 
tang walang modo at dahil di- 


Gg toy sinita sila ng mga ser 


geant-at-arms ng UN dahil sa 
kanilang wala sa lugar na pagpa- 
palakpak at hiyawan. 


ANG mga nabunyag na bayaran sa 
kongreso ay ilang sulyap pa lamang 
sa mas marami pang panunuhol, 
pagmamaniobra at negosasyong isi- 
nagawa ng pangulo sa pagkukuma- 
hog na manatili sa pwesto. Kasuka- 
suka na sa kabila ng lumalalang 
kahirapan ng mamamayan at na- 
pakalakas na karaingan ng bayan 
para malaman ang katotohanan at 
mabigyang-katarungan ang mara- 
ming mabibigat na kasong kriminal 
ni Arroyo, nauungkat ang pag- 
wawaldas ng pangulo sa bilyun-bil- 
yon mula sa kabang-yaman ng 
bansa para masagkaan lamang ang 
prosesong impeachment laban sa 
kanya. Ipinakikita ng mga ito kung 
gaano kalubha at kasahol ang ina- 
bot na kabulukan ng rehimeng Ar- 
royo. JAB] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


NT MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga taktikal na opensiba sa kaba 


Command (AMC) ng Bagong Hukbong Bayan- "4 

Quezon ang nag-ooperasyong Reengi- NA 
neered Special Operations Team (RSOT) ng y = 
76th IB sa Barangay San Pedro, Lopez, Quezon , $. 
nitong ika-11 ng Setyembre. Sinalakay ng 
pito-kataong yunit ng BHB ang kinalalagyan a 
ng mga RSOT kung saan nakahimpil ang 24 na \ 


M atagumpay na nabigwasan ng Apolonio Mendoza 


sundalo. 


Sa unang bugso pa lamang, ilan na ang tina- 
maan at nagtakbuhan na ang iba pa. Tatlong 
sundalo ang agad na namatay. Inilunsad ang 
panghaharas bilang parusa sa madugong re- 


kord ng naturang yunit sa lugar. 


Kabilang sa kanilang kaso ang pagpatay 
kay Emmanuel Eseo, isang manggagawa at 


ii 


N 


S 
Ji 


mN 


WN 


sa IK NY -. 


residente ng barangay, na pinagbabaril ng~ NG 
à nat 


mga militar ilang oras bago sila salakayin 


noong umaga ng Setyembre 11. 


Bago ito, anim na elemento ng militar at 


pulisya ang namatay nang ambusin 
ng AMC ang pinagsanib na mga 
pwersa ng 76th IB at 416th PNP 
Provincial Mobile Group noong 
Agosto 23 sa Barangay Villa 
Nacaob, Lopez, Quezon. 

Limang araw nang nag-oopera- 
syon ang mga sundalo sa hang- 
ganan ng mga bayan ng Lopez at 
Macalelon at mataman na silang 
nasusubaybayan ng AMC na 
nagkataong nakahimpil doon. 
Naghintay ito ng pagkakataong 
madurog ang mapahihiwalay na 
yunit ng kaaway at mapadpad sa 
kalapit nila. 

Tyempong nakalapit ang 24 na 
tropa ng kaaway. Bahagi sila ng 
tatlong-seksyong pwersa (o ka- 
tumbas ng isang maliit na kumpa- 
nya) na gumagalugad sa lugar. 
Agad silang pinaputukan ng mga 
Pulang mandirigma. Dahil sa 
pagkasorpresa, pagkadaig sa mani- 
obra at pagkasukol sa di paborab- 
leng tereyn, nagkawatak-watak 


sundan sa “Quezon...”, pahina 8 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


Militarisasyon sa Northern Samar 


„ {æ MAHIGIT 50 pamilya mula sa Sityo Canonghan, Os- 

Ka mena, Palapag sa Northern Samar ang napilitang 

lumikas matapos pagbalingan ng galit ng mga 

by desperadong tropa ng militar matapos itong du- 

manas ng kabiguan sa engkwentro nito sa isang 

yunit ng BHB noong Agosto 25. Dahil sa matin- 

ding pananakot ng militar, napilitan ding lu- 

mikas ang mahigit 30 pamilya mula sa kalapit na 

Sityo Cag-anibong. Hinalughog ng mga militar ang kanilang mga ba- 

hay at sinunog ang ilang kagamitan. Ninakaw ng mga ito ang ilang 
mga alagang hayop at mga paninda ng kanilang kooperatiba. 

Bago ito, isang sundalo ang namatay at ilan ang nasugatan nang 
ambusin ng isang yunit ng RUC-BHB ang mga elemento ng 63rd IB 
sa naturan ding sityo noong Agosto 20. Tinambangan ang mga sun- 
dalo habang naglalakad ang mga ito papunta sa sentro ng baryo. 
Taliwas sa iniulat ng militar, wala ni isang kaswalti ang mga Pulang 
mandirigma. 

Dulot nito, 13 lalaki ang tinipon at pinaggugulpi ng mga tropa 
ng 63rd IB sa pamumuno ni 2Lt. Gilbert Denzo. Isang menor de edad 
ang pwersahang isinama ng militar sa kanilang operasyon. Hi- 
nalughog ng mga tropang ito ang mga bahay ng dalawang kagawad 
ng barangay na inakusahang kakampi ng BHB. Isang babae ang 
nakunan at isa pa ang hinimatay dahil sa matinding pananakot ng 
kaaway. [AB] 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga operasyong harasment sa Bikol 


SIYAM na sundalo ang napa- 
tay at dalawa ang nasugatan 
sa sunud-sunod na harasment 
ng Bagong Hukbong Bayan sa 
Albay at Camarines Sur noong 
Agosto laban sa mga nag-oo- 
perasyong tropa ng kaaway. 

Tinambangan ng 
isang tim ng BHB 
noong Agosto 18 ang 
nag-ooperasyong mga 
tropa ng 42nd IB sa 
Barangay Salvacion, 
Pasacao, Camarines 
Sur. Napatay ang 
isang korporal sa la- 
banan. 

Dalawang araw bago ito, 
dalawang sundalo ng 31st IB 
ang napatay sa isinagawang 
harasment ng isang tim ng 
BHB sa Barangay Mangkawa- 
yan, Lupi, Camarines Sur. 
Walang kahit isang kaswalti 
sa hanay ng mga Pulang ge- 
rilya. 

Noong ikalawang linggo 
ng Agosto naman, binulabog 
ng isang tim ng BHB ang hed- 
kwarters ng 7th Scout Ranger 
Coy (SRC) sa Barangay Anis- 
lag, Daraga, Albay. Tatlong 


“Quezon...”, mula sa pahina 7 


militar ang nasugatan. 
Sa Albay pa rin, napatay 
ang dalawang sundalo sa ila- 
lim ng 901st Brigade Head- 
quarters, na nakabase sa 
Camp Villa Hermosa, Daraga 
sa harasment na isinagawa ng 
BHB noong Agosto 
3. 
Bago ito, pina- 
rusahan 


4 noong 
FA Agosto 2 sina Sgt. 
Bp Liberato Bustillo 


ng LSN 9th ID ng 
Philippine Army at 
Pfc. Jun Casimiro, 
mga ahente ng 
paniktik na nakatalaga sa al- 
kalde ng Pio Duran, Albay. 

Apat namang elemento ng 
7th SRC ang napatay nang 
tangkain nilang kubkubin ang 
isang iskwad ng BHB noong 
ikalawang linggo ng Agosto sa 
Barangay Catomag, Guino- 
batan, Albay. Isang Pulang 
mandirigma ang nagbuwis ng 
buhay sa labanan. 

Sa laking galit ng mga pa- 
sistang kaaway, apat na 
magsasaka ang kanilang hinu- 
li, binugbog at ikinulong. W® 


Mga misencounter ng militar 
sa Bikol 


IBINALITA sa radyo, telebisyon at pa- 
hayagan na sinalakay umano ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) noong Agosto 25 
ang isang cell site ng Globe sa Sorsogon 
City. Ayon sa ulat ng pulisya, pinagbaba- 
ril umano ng mga kasapi ng BHB ang cell 
site dahil tumatanggi ang Globe na mag- 
bayad ng rebolusyonaryong buwis. 

Ayon pa sa ulat, mabilis umanong 
rumesponde ang mga tropa ng Philippine 

Army, pero sa kasawiang-pa- 
lad ay namatayan sila ng 
isang sundalo habang 
@) hinahabol ang tu- 
matakas na mga Pulang 
mandirigma. 

Ang totoo, mga sun- 
dalo mismo ng Philip- 
pine Army ang 
=| nag-away-away 
hanggang hu- 
mantong 
ito sa 
pagbaba- 
ká rilan nila 

at pagka- 
matay ng isa sa kanila. 
Upang pagtakpan ang madugong pangya- 
yari, pinalabas ng militar ang gawa- 
gawang kwento na inatake ng BHB ang 
cell site ng Globe. JAB 


ang hanay ng kaaway. 

Tumagal nang halos dalawang 
oras ang labanan. Sa labis na 
takot, hindi na nagawang makasu- 
porta sa kasamahan nilang napa- 
palaban ang dalawa pang seksyon 
ng mga nag-ooperasyong kaaway 
sa kalapit. Bukod sa anim na napa- 
tay, maraming iba pa ang nasuga- 
tan at ang karamihan ng iba pa ay 
nagsitalilis. Nasaksihan ng mga 
taumbaryo kung papaanong ang 
tatlong tropa ng kaaway ay nag- 


8 


iwan ng kanilang armas, naghubad 
ng uniporme, at halos isang oras 
na nagtatakbo patungo sa kalsada. 

Di na umabot sa labanan ang 
pinareimpors na dalawang MG520 
at dalawa pang Huey na he- 
likopter. 

Matapos ang labanan, maayos 
na nakakalas ang mga Pulang 
mandirigma. May dalawang gerilya 
ang nasugatan nang di malubha. 

Ikinatuwa ng mamamayan sa 
lugar ang pangyayari. Bago ito, 
iligal na nanghalughog ang mga 


sundalo ng 76th IB noong Agosto 
5 sa bahay ng mag-asawang Arnel 
at Evelyn Palmero ng Barangay 
Vista Hermoza, Macalelon. Sinam- 
sam ng mga sundalo ang titulo ng 
mag-asawa sa kanilang niyugan, 
kasulatan hinggil sa pag-aari ng 
isang kabayo at perang nagkaka- 
halagang P7,000. 

Noon namang Agosto 18, iligal 
na hinalughog ng mga elemento 
ng 76th IB ang bahay ng pamilya 
ni Danilo Rodriguez ng Barangay 
San Jose, Macalelon. JAB 


ANG BAYAN Seteyembre 21, 2005 


Resulta ng usapan sa Oslo, binaluktot ng GRP 


ula Agosto 28 hanggang 30, idi- ` 
M= sa Oslo, Norway ang impor- : 

mal na usapan sa pagitan ng 
NDFP at Gubyerno ng Republika ng Pili- 
pinas (GRP) sa imbitasyon ng gubyerno 4kg 
ng Norway. Nakaupo rito ang mga Ñ 
tagapamagitan mula sa gubyerno ng 


Norway. 


Nagbukas ang NDFP sa impor- . 


mal na pag-uusap na ito pangu- 
nahin upang ilinaw ang ilang mga 
usaping sumulpot matapos ang 
ikatlong impormal na usapan sa 


Oslo noong nakaraang taon. Ninais 


din ng NDFP na gawing upisyal ang 
borador ng mga panukala at sulat 
nito sa GRP para sa pagpapabilis 
ng prosesong pangkapayapaan. 
Sumang-ayon ang NDFP sa 
mungkahi ng mga kinatawan mula 
sa gubyerno ng Norway na gawing 
adyenda ang paglalatag ng mga 
hakbangin at batayan para sa mu- 
ling pagbubukas ng pormal na 
usapan. Tinugunan ito ng rehimeng 
Arroyo sa pamamagitan ng pagpa- 
padala sa Oslo kay Rene Sarmiento, 
Presidential Adviser on the Peace 
Process at kanyang mga tauhan. 
Bago ito, binatikos ng NDFP 
ang GRP sa patuloy nitong pag- 
tangging ipatupad ang mga kasun- 
duan sa nakaraan, kabilang ang 
mga pinakahuling kasunduan sa 
Oslo noong Pebrero at Abril 2004. 
Ipinahayag ng NDFP na kung di 
igagalang ng GRP ang naturang 
mga kasunduan, hihintayin na 
lamang nito ang bagong rehimen 
laluna't di na rin magtatagal ang 
kasalukuyang rehimeng Arroyo. Bi- 
natikos din ng NDFP ang pagsus- 
pinde ng GRP sa Joint Agreement 
on Safety and Immunity Guaran- 
tees (JASIG o Magkasanib na Ka- 
sunduang Gumagarantiya sa Kalig- 
tasan at Imunidad) at bantang 
pag-aresto sa mga kalahok at kon- 
sultant ng NDFP sa usapang 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


pangkapayapaan bi- 
lang reaksyon ng GRP sa 
pagtalikod na umano ng NDFP sa 
prosesong pangkapayapaan. Inili- 
naw ng NDFP na di balido at 
bagkus ay isang paglabag sa mga 
kasunduan ang pagsuspinde ng 
GRP sa JASIG dahil ang pansaman- 
talang sinuspinde lamang ng NDFP 
ay ang pormal na usapan. Sinabi ng 
NDFP na handa itong ipagpatuloy 
ang pakikipag-usap sa gubyerno, 
sinuman ang nakaupo rito, basta't 
maipatupad lamang ng GRP ang 
mga napagkaisahan sa mga dating 
kasunduan. Ayon pa sa NDFP, di na- 
man napuputol ang mga impormal 
na usapan. 

Sa bisperas ng impormal na 
usapan, naghapag din ang pam- 
bansang konseho ng NDFP ng 
panukalang kasunduan para sa pag- 
papabilis ng prosesong pangka- 
payapaan tungo sa kagyat na pag- 
tatapos ng gera sibil at pama- 
mayani ng kapayapaan sa bansa. 
Ang naturang panukala na pinama- 
gatang Concise Agreement for an 
Immediate and Just Peace (CAIJP o 
Maigsing Kasunduan para sa Kagyat 
at Makatarungang Kapayapaan) ay 
nakahapag sa Gubyerno ng Repub- 
lika ng Pilipinas at maaaring tugu- 
nan ng rehimeng Arroyo o ng 
bagong rehimeng inaasahang pa- 


n : fi 
| i 
i| i ! 
| | l 
t Hi 
| an pa 
k a S 
xl 
k 


n 


palit dito. 

Ang CAIJP ang tugon ng NDFP 
sa matagal nang ipinapanukala ng 
rehimeng Arroyo na “Final Peace 
Agreement” (FPA o Pinal na Kasun- 
duang Pangkapayapaan) na magpa- 


pabilis umano sa proseso ng 
pagkakamit ng kapayapaan sa 
bansa. Hindi kailanman matatang- 
gap ng PKP-BHB-NDFP ang 
panukalang FPA ng GRP dahil wala 
itong ibang laman kundi ang pag- 
papasuko sa mga armas ng rebo- 
lusyonaryong pwersa at pagbabale- 
wala sa mga kahilingan ng mama- 
mayan para sa mahahalagang re- 
porma. Kapalit ng mga hungkag na 
pangako, iginigiit ng FPA ang pag- 
papatupad ng walang katuturang 
tigil-putukan. 

Taliwas sa FPA, iginigiit ng CAI- 
JP ang pagtatayo ng gubyernong 
koalisyon kung saan mananatiling 
independyente at may nagsasari- 
ling kapangyarihang pampulitika, 
mananatiling buo at armado ang 
mga rebolusyonaryong pwersa. Igi- 
nigiit din nito ang kagyat na pag- 
papatupad ng mahahalagang re- 
porma para lutasin ang mga sali- 
gang suliranin ng mamamayan at 
at pawiin ang maka-imperyalista, 
antinasyunal at anti-mamamayang 


oryentasyon at mga patakaran ng 
gubyerno. Sa gayong batayan 
lamang maipatutupad ang isang 
makatotohanan at makatarungang 
tigil-putukan. 

Sa balangkas ng CAIJP, maaa- 
ring magkakasabay nang pag-us- 
apan ng mga nakatayong reciprocal 
working committee ang mga pun- 
tong may kinalaman sa kani-kani- 
lang adyenda upang mabilis na 
mabuo ang mga pagkakaisa sa 
bawat punto. 

Ipinangako ng NDFP na titigil 
ang gera sibil sa araw mismong 
pirmahan kapwa ng prinsipal ng 
GRP at NDFP ang CAIJP. 

Pinagkaisahan ng dalawang 
panig sa impormal na pag-uusap na 
ang prosesong pangkapayapaan ay 
binubuo ng mga pormal at impor- 
mal na usapan at mga konsultas- 
yon. Hindi tigil ang usapang 
pangkapayapaan kahit ang pormal 
na negosasyon ay suspendido. 
Alinsunod rito, inamin ni Sarmien- 
to na di nga balido ang pagsuspin- 
di ni Executive Secretary Eduardo 
Ermita sa JASIG. Naobligang bawi- 
in ni Ermita noong Setyembre 2 
ang notice of suspension na isinu- 
mite ng GRP negotiating panel sa 
NDFP noong Agosto 3. 

Upisyal na tinanggap ng mga 
kinatawan ng GRP ang isang sulat 
ni NDFP peace panel chairperson 
Luis Jalandoni kay President Arroyo 
bilang prinsipal o siyang mapag- 
pasya sa panig ng GRP. Inilinaw ni- 
to ang mga usaping nagulo dahil sa 
mali-mali at wala sa lugar na mga 
dekalarasyon ng mga upisyal ng 
gabinete ni Arroyo. Tinuligsa ng 
NDFP ang ilang upisyal sa gabi- 
nete, tulad nina Ermita at Nation- 
al Security Adviser Norberto Gonza- 
les, na umaastang mga “prinsipal” 
sa panig ng GRP, samantalang wala 
naman sila sa gayong katayuan. 

Nailinaw sa pag-uusap na 
hanggat walang tahasang pagsang- 
ayon ang prinsipal nila, ang mga 
kinatawan ng GRP ay walang ka- 


10 


10-puntong panukalang kasunduan 


ITAYO ang malinis at matapat na gubyernong koalisyon para sa tu- 
nay na pambansang kalayaan at demokrasya at laban sa imperyalis- 
tang dominasyon at kontrol 


IGALANG ang mga demokratikong karapatan ng masang anakpawis 
at bigyan sila ng sapat na representasyon sa gubyernong koalisyon 
IPATUPAD ang pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa at 
tutulan ang imperyalistang pandarambong at korapsyon sa militar at 
burukrasya 


KANSELAHIN ang utang panlabas at bawasan ang inilalaang badyet 
para sa militar at iba pang armadong organisasyon ng GRP 


ITAGUYOD ang patriyotiko, syentipiko at makamasang kultura 
IGALANG ang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ng mga pam- 
bansang minorya 

IMBESTIGAHAN at litisin ang mga upisyal ng gubyerno na may mga 
kasong pagtataksil sa bayan, korapsyon at paglabag sa karapatang- 


tao 


IPATUPAD ang tunay na nagsasariling patakarang panlabas 


MAGMANTINI ng relasyong pangkalakalan at diplomatiko sa iba 
pang bansa sa ASEAN, China, South at North Korea, Japan at Russia 


IPATUPAD ang tigil-putukan sa pagitan ng mga armadong pwersa ng 


GRP at NDFP 


pangyarihang tumugon nang upi- 
syal sa mga usapin at magpasya 
tungkol sa muling pagbubukas ng 
pormal na usapan. Hanggang nga- 
yon ay inaantabayanan pa rin ng 
NDFP ang tugon ni Arroyo sa mga 
paabot nito. Hinamon ng NDFP 
ang rehimeng Arroyo na kagyat na 
sumang-ayon sa inihahapag na 
adyenda upang maianunsyo na ng 
tagapamagitan ang muling pag- 
bubukas ng pormal na usapan. Ka- 
pag sumang-ayon si Arroyo, agad 
na ring itatakda ang petsa, lugar at 
adyenda para sa pagpapatuloy ng 
pormal na usapan. 

Nagbukas ang peace panel ng 
NDFP na maaari silang sumang-ayon 
sa maigsing pansamantalang tigil- 
putukan bilang pagpapakita ng 
kagandahang-loob sa pagbubukas 
ng pormal na usapan. Ngunit dahil 
wala pang naabot na pagkakaisa 
kaugnay sa muling pagbubukas ng 
pormal na usapan, nawalan din ng 


saysay ang pagbubuo ng kasunduan 
sa tigil-putukan. 

Mahigpit na itinagubilin ng mga 
kinatawan mula sa gubyerno ng 
Norway na iwasan ang adelantado 
at nakasisirang mga pahayag sa 
midya, laluna ang tungkol sa muling 
pagbubukas ng usapan at sa usapin 
ng tigil-putukan. 

Sa kabila nito, pagkauwing- 
pagkauwi ng mga kinatawan ng GRP 
sa bansa ay agad na nilabag ni 
Sarmiento ang gayong tagubilin 
nang ianunsyo niyang “nagkaisa” 
ang dalawang panig na magbubukas 
na muli ang pormal na usapan sa 
Oktubre at may kasabay na rin itong 
deklarasyon ng tigil-putukan. Dahil 
dito, napilitan ang NDFP na magla- 
bas ng pahayag upang pabulaanan 
ang pahayag ni Sarmiento. 
Pinalalabas ngayon ng GRP na ang 
NDFP ang siyang tumalikod sa mga 
kaisahan sa impormal na pag-usap 
noong Agosto 28-30. AB] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Gaza Strip 


Pinakamalaking bilangguan sa buong mundo 


Strip noong Setyembre 11 ay isa umanong positibong hakbang tungo 


[Er roor Sene ng Israel na ang paglisan ng mga setler nito sa Gaza 


sa kapayapaan sa pagitan nito at ng Palestine. Ngayon lamang biniti- 
wan ng Israel ang mga tirahan, sakahan at komunidad ng mamamayan sa 
Gaza Strip na sa loob ng nakaraang 38 taon ay marahas at iligal nilang 
inokupa. Ang Gaza Strip ay isa lamang sa mga teritoryo ng Palestine inoku- 


pa ng Israel mula 1967. 


Noon pa mang isang taon, 
ipinangalandakan na ng mga lider 
ng Israel na kapag nilisan na nila 
ang Gaza Strip, hudyat na ito na tu- 
luyan na rin nilang papatayin ang 
usapang pangkapayapaan at bibigu- 
in ang pagbubuo ng isang estadong 
Palestino. 

Sa katunayan, paunang hakbang 
pa lamang ito sa kanilang pakana na 
tuluyan nang ikulong sa masisikip 
at hiwa-hiwalay na mga engklabo 
ang mga Palestino. Kakutsaba ang 
US, balak ng Israel na ikonsolida 
ang mga dati at dagdagan pa ang 
mga bagong kinokolonya nitong 
mas matatabang lupain at mas es- 
tratehiko, industriyalisado at ko- 
mersyalisadong bahagi ng Palestine 
laluna sa West Bank at istorikong 
Jerusalem. 

Gayundin, nais nitong higpitan 
ang pagbabakod sa Gaza Strip at 
ituloy ang iligal na pagtatayo ng iba 
pang bakod panseguridad upang pa- 
libutan ang mga kinakamkam ni- 
tong bahagi ng West Bank at 
Jerusalem na di hamak na mas 
malaki at mas mayaman kaysa sa lu- 
pang tigang na itinira sa mga 
Palestino. Pinalalabas ngayon ng Is- 
rael na maayos at mapayapa na ni- 
tong nireresolba ang napakarami 
nang mga krimen at pang-aapi sa 
mga Palestino sa nakaraang mahigit 
isang siglo. 

Subalit ang totoo, ang mga lu- 
pain sa loob ng Gaza Strip lamang 
ang nilisan ng mga Israeli. Ba- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


hagyang naginhawahan ang mga 
Palestino sa loob ng Gaza Strip dahil 
naibalik sa kanila ang mga lupa 
roon na maaari na nilang sakahin 
muli at tirikan ng kanilang mga ba- 
hay. Wala na rin sa loob ng Gaza 
ang Israeli Defense Forces (IDF) na 
nandarahas sa kanila. 

Ngunit ang buong lugar ay gi- 
nawang napakalaking kulungan at 
impyerno para sa 1.4 milyong 
Palestinong naninirahan doon. Ang 
lahat ng hangganan ng Gaza Strip 
sa lupa, dagat at himpapawid ay 
patuloy, at sa katunayan ay mas 


lansangan 


mahigpit pa ngayong kinokontrol ng 
Israel. Ang mahigit 56-kilometrong 
haba at mga pitong-metrong taas 
na bakod sa hangganan ng Gaza 
Strip at Israel ay lalong pinatitibay 
ng Israel. 

Mas abante ang teknolohiyang 
panseguridad nito kaysa sa katulad 
na bakod na itinatayo ngayon ng Is- 
rael sa bahagi ng West Bank. 
Masinsin itong ginugwardyahan mu- 
la sa mga tore na mayroong remote- 
controlled (pwedeng kontrolin mula 
sa malayo) na mga machine gun. 
Kumpleto ito sa mga elektronik na 
warning device at mga video camera 
para sa surbeylans. 

Patuloy na pinalilibutan ng mga 
tropang militar ng Israel ang Gaza. 
Tuluy-tuloy silang magpapatrulya sa 
pamamagitan ng mga remote-con- 
trolled na sasakyan na gagalugad sa 


ISRAEL 


NN 
NM 


FeYPT) 


West Bank 


11 


bakod at sa himpapawid ng Gaza 
Strip. 

Kahit kunwa'y wala nang huris- 
diksyon ang Israel sa Gaza, patuloy 
nitong kokontrolin ang Mediter- 
ranean Sea na gumigilid sa kanlu- 
rang bahagi ng Gaza Strip. Mahigpit 
na ipinagbabawal ng Israel sa mga 
Palestino na makalampas nang 18 
kilometro sa dagat. Kontrolado rin 
ng Israel ang mga daungan na pwe- 
deng pasukan at labasan ng mga 
produkto ng Palestine. Hindi rin ni- 
to pinahihintulutang buksan ang in- 
ternasyunal na paliparan ng Gaza na 
binomba ng mga eroplano ng Israel. 

Nananatiling nasa kontrol ng Is- 
rael ang lahat ng ruta mula Gaza, di 
lamang patungong Israel kundi pati 
patungong Egypt na nasa timog 
kanluran ng Gaza. Ang bakod, mga 
gwardyadong tore at mga inter- 
seksyon sa hangganan ng Gaza Strip 


at Egypt ay patuloy na kokontrolin 
din ng Israel at hindi ng Egypt. 
Magmamantine ang IDF ng mga 
tropa sa hangganang ito. 

Putol ang komunikasyon ngayon 
ng mga taga-Gaza Strip sa iba pang 
bahagi ng Palestine at sa buong 
mundo. Walang Palestinong maaa- 
ring lumabas sa Gaza Strip na hindi 
dadaan sa napakahigpit na pagrere- 
kisa sa mga gwardyadong tawiran. 

Sa ngayon, halos mga mangga- 
gawa lamang na kailangan pa sa 
ilang proyektong konstruksyon sa 
Tel Aviv, Ashkelon at ilan pang lugar 
sa Israel ang pinapatawid. Pero pag- 
dating ng 2008, wala nang Palesti- 
nong papayagang tumawid papasok 
sa Israel mula sa Gaza Strip. 

Kinundena ng mga Palestino ang 
mapanlinlang na paglisan ng Israel 
sa Gaza. Basang-basa ng mga 
Palestino na ang tunay na layunin 


nito ay pahinain at hatiin ang 
paglaban ng mga armadong 
grupong nagtataguyod ng kasarin- 
lan para sa Palestine, tulad ng 
Hamas. Anila, ang tunay na balak 
ng Israel ay kamkamin ang lupain 
ng mga Palestino, kasama na ang 
West Bank at East Jerusalem. 

Sa harap ng pamamayagpag ng 
militaristang Israel, patuloy na igi- 
nigiit ng mga Palestino na itutuloy 
nila ang armadong paglaban upang 
sa kagyat ay mapasakanila nang 
muli ang East Jerusalem, West Bank 
at Gaza Strip at tuluyang mapalayas 
ang Israel sa kanilang mga lupain. 

Matapang na naninindigan ang 
mga Palestino na nagsusulong ng 
armadong paglaban para sa pam- 
bansang kalayaan na hindi nila ito 
bibitiwan kasabay ng patuloy na 
pakikipaglaban din sa pamamaraang 
ligal ng Palestinian Authority. [EB 


Limos sa Palestine, premyo para sa Israel 


p~ pang insulto sa Palestine 
ang pagbibigay ng US sa Israel 
ng $2.2 bilyong ayuda para sa kon- 
struksyon ng mga bagong komu- 
nidad ng mga lumisan sa Gaza Strip 
habang $200 milyon lamang ang 
nakatakdang ayuda ng US sa Pales- 
tine Authority para sa pagkukum- 
puni ng mga bahay at imprastruk- 
tura na nawasak sa pambobomba 
ng Israel sa Gaza. 

Ang Israel ay wala ni isang sen- 
timong ibinayad sa pananakop at 
pamiminsala nito sa Gaza at sa 
kabuuan ng Palestine 

Sa nakaraang ilang dekada, 
puu-puong libong Palestino ang 
itinaboy ng Israel mula sa kanilang 
mga tahanan sa Gaza Strip. Mula 
1967 lamang, aabot sa 12,000 
kabahayan doon ang dinemolis ng 
mga buldoser ng Israel. Libu-libong 
pamilya ang ninakawan ng mga ba- 
hay, lupa at mga pananim. Dagdag 
dito, mula Setyembre 2000 hang- 


12 


gang Marso 2004, mahigit 2,800 
ang pinatay ng mga pwersa ng Is- 
rael, kabilang ang 527 mga bata at 
menor de edad at 308 ang sinal- 
beyds. 

Sa Gaza Strip, nagsisiksikan ang 
1.4 milyong Palestino sa 360 kilo- 
metro kwadradong teritoryo. Isa ito 
sa mga lugar sa mundo na may na- 
pakakapal na populasyon sa na- 
pakakitid na lugar. Narito rin ang 
isa sa pinakamalaking konsentra- 
syon ng mga naghihikahos sa mun- 
do. Mayorya ng populasyon rito ay 
kumikita ng mas mababa kaysa sa 
minimum na halagang kinakaila- 
ngan para mabuhay nang disente 
ang kanilang mga pamilya. 

Sadyang binansot ang ekonom- 
ya at pulitika ng mga Palestino sa 
ilalim ng okupasyon ng militaris- 
tang Israel. Sa pamamagitan ng na- 
pakaraming mga tsekpoynt ng Is- 
raeli Defense Forces, kinokontrol ng 
Israel ang pagkilos ng mama- 


mayang Palestino. Kailangan nilang 
dumaan sa mga ito kahit papunta 
lamang sa kanilang mga bukid. Mu- 
la noong 2002, mas lalo pa itong 
naging mahirap dahil sa pagtatayo 
ng pader panseguridad. Isinara ng 
mga Israeli ang mga daungan at ki- 
nontrol ang mga ruta sa lupa dahil 
dito umano dumadaan ang mga ar- 
mas at suplay ng mga armadong 
militanteng grupo. 

Dati nang binibigyan ng ayu- 
dang pagkain ng World Food Pro- 
gram ng UN ang naghihirap na ma- 
mamayan ng Gaza Strip. May pelig- 
rong matigil ito dahil nitong huli'y 
hanggang Oktubre na lang ang 
pondo ng WFP para rito. Hindi rin 
sigurado ang pangakong $10 mil- 
yong ayuda ng UN ($1 milyon lang 
ang galing sa US). Ayon sa WFP, 
mangangailangan ng $80 milyon 
para sa dalawang taon pang ayu- 
dang pagkain at gamot sa Gaza 
Strip. [AB] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2005 


Layunin 
As ng mga 
taktikal na 
opensiba ng BHB ang 
magdulot ng malalakas na 
Pi e bigwas upang ipakita ang 
Lun labis na galit at pagkasuk- 
no sa anti-mamamayan, maka- 
dayuhan at mapanupil na rehi- 
men. 

Matindi ang pagkakahiwalay 
ng rehimeng Arroyo sa mama- 
mayang Pilipino. Hindi ito 
makatata- 
masa 
ng su- 
porta ng mamamayan 
) sa harap ng labis-labis 

na pagpapahirap at pang- 
aapi sa kanila, at lan- 
tarang pagpapakasasa 
sa korapsyon ng pami- 


Resulta ng usapan 
sa Oslo, binaluktot 


Panunuhol ni Arroyo 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


sa kongreso 


PAHINA 5 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ii ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 18 
Setyembre 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


na opensiba sa buong bansa 


akahanda at buo ang determinasyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na 
IN reer ng mga taktikal na opensiba sa buong kapuluan bilang pinakamara- 

pat na tugon sa lumalalang krisis sa paghahari ng pasista at pahirap na rehi- 
meng Arroyo. Ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ay tugon sa mahigpit na 
kahilingan ng mamamayang Pilipino at pagsuporta sa kanilang panawagan at pagki- 
los sa lansangan para sa pagpapatalsik kay Gloria Arroyo. 


lyang Arroyo at mga kapanalig 
nito. Nakapananatili na lamang 
ito sa poder dahil sa makitid na 
suporta ng gubyernong US, 
matataas na upisyal ng militar 
at pulisya, ilang masugid na 
militarista, kleriko-pasista at 
bayarang myembro sa gabinete. 
Nakukuha pa nito ang suporta 
ng karamihan ng mga kongre- 
sista at mga lokal na upisyal ng 
gubyerno pero kapalit lamang 
ng malaking halagang pansuhol 
at panggantimpala sa anyo ng 
mga proyekto, matatabang pu- 
sisyon para sa mga kamag-anak 
at iba pang mga pabor. 
Napakahina at napakabuway 
na ng rehimeng Arroyo. Ang 
paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba ng BHB ay pagsuporta 
sa kabuuang pagsisikap ng 
sambayanan upang ibagsak ang 


Gaza: Pinakamalaking 
bilangguan sa buong 
mundo 


PAHINA 7 


PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


